| PENXLDLEON 


YN DANGOS 


“ MAWREDD CARIAD (CRIST 
| AT DDYNION COLLEDIG; 
| A GYFANSODDWYD. 
GAN GEORGE HICHS, 
| ' GWR TRA DUWIOL o 
WAITH HAIARN RUMNEY, SWYDD FYNWY, 
Ychydig ddyddiau eyn ci farwolaeth o*r Cholera, 
Yr hyn a gymerodd le wy 27.0 Orphenaf, 1849. 


| Ar ddymuniad taer ei gyfeillion gynt, eì Weddw alarus 
| a roddodd adysgrif o* Fyfyrdod hwyrol, gan ganiatâu ew 
Y hargraffu:—bydd rhai'n yn fedd adail iddo. 


“ Eu gweithredoedd yn eu canlyn hwynt,” 


ME ; 1, 
; Fe ddywedodd y Proffwydi am y Messia mawr 
W Rhyw lawer o flynyddau cyn iddo dd'od i lawr, 
| Ea' gwirio'r broffwydoliaeth, fe'i gwelwyd wedi dod 
I wneyd ei drigfan yma rhyw ychydig is y rhod 2 
| Nid llawer oedd yn credu i fod fath beth yn bod, 
Fe aned ein Gwaredwr, do, draw yn Meth'lem dre, 
0x Ar foreu dydd Nadolig, mi gofiaf am y lle; 
bn Un oedd o uchel urddas, un isel gyda dyn, 
Un oedd a wnaeth ddaioni, does tebyg iddo ei hun ; 
Fe drefnodd ffordd i achub holl ddynol ry bob une 








u 


o. 
Ŷr oeddem ni yn Adda oll wedi syrthio i lawr, 
Fel nad oedd modd ymgodi o'r fath drueni mawr 
Oni buasai:iddo ddyfod, O hynod ddedwydd awr, 
I drefnu ffordd i gadw tylodion gwael y llawr, 
Bydd canu am y weithred i dragwyddoldeb mawr- 

“i Â, AU 

Ni buasei unrhyw obaith am ddim ond ochain byth, 
A wylo mewn trueni a'r tân yn fflamiau syth, 
Oni buasei 'r tirion Feicbiau i gofio am danom ni, 
A rhoi ei-hun ì farw ar fynydd Calfari: 
Canmolwn byth a chanwn i'n hanwyl Iesu cu. 

5, 
Un rhyfedd yn ei fywyd oedd yma gyda ni, 

7 Yn caru gwneyd daioni y'mhob man ag y bu; 
Rhoi llygaid wnaeth i ddeillion, byddariaid ga'dd eu clyw, 
A thraed fê rodd i gloífion, cyfodai'r meirw yu fyw : 
Rhyfeddol ydoedd gallu a chariad gwir Fab Duw. 

O. 
Trafaelodd oddi 8ìmgylch trwy'r trefydd a thrwy'r wlad, 
Gan wella pob rhyw glefyd, gwnai hyny 'gyd yn rhad ; 
Mae'n bryd i ninnau godi. a chanmol cariad Duw, 
Am wneyd yr holl ddaioni trwy'n hanwyl Iesu gwiw, 
' Caumolwn a-chlodforwn tra byddom yma'n byw. 
“ 
Yn €ana Galilea gwnaetlr win o'r dwfr glân, 
Ni welwyd ac ni chlywwyd erioed fath beth o'r bla'n, 
Ac hefyd, medd yr hanes, y goreu win oedd hwn, 
Ei debyg ni phrofasid o fewn y byd yn grwn: 
Rhyfeddol allu Duwdod a wnaeth y peth mi wn. 
9. Í 
Fe borthodd bump o filoedd ar bump o dorthau haidd, 
Ac hefyd ddau bysgodyn, a hyny nid o braidd, 
Hwy gawsant en digoni, a gweddill oedd i gael, 
Can's llanwyd deuddeg basged o'r briwfwyd yn ddiffael : 
Yr un yw Iesu heddyw, mae ganddo galon hael. 
9. 
Pan ar y môr fe gysgodd hebgyscudd dan ei fron, 
Y gwynt«ddeckhreuodd chwythu, a*r môr yn chwyddo ei dôn, 
O'r diwedd aeth yn 'storom, daeth ofn ar bob un, 
Nes iddynt waeddi allan gan ddeffro Mab y Dyn, 
Ac yna cawd tawelwch, mor hyfryd oedd yr hin. 
10, 
O'r diwedd fe'i arweiniwyd i ben Calfaria fryn 
Gan lu o ddynion creulon, peth rhyfedd iawn oedd hyn; 









































- 


3 


Ŷ gwr sy'n dâl y bydoedd rliag iddynt syrtlîÌo i lawr, 

Yn cym'ryd triniaeth arw gan dlodion gwael y llawr; 

Mewn munud gall'sai'u chwythu i'r trag'wyddoldeb mawr; 
11. 


Dyoddefodd driniaetli greulon. dan hoelion ar y pren, 
Bu yno dair o orìau cyn plygu lawr ei ben; 
Pan yn dyodde'r loesion, rhai chwerwôn, drosom nî, 
Yr haul ni rodd ei golau, ond gwisgodd fwrning du, 
O'r chwechfed awr i'r nawfed tywyllwch mawr a fui 


AZ, 


'Roedd Beelzebub a'i deulu oll yno, yn ddible, 
Pob un hyd eitha' eì allu yn erbyn Brenin Ne”; , 
Ond diolch byth, mi gofìaf, ca'dd fuddugoliaeth lawn, 
Y llyfrau gadd eu clirio cyn tri o'r gloch prydnhawn 
Mae'r ffordd yn rhydd i'n cadw, a hyu ar gyfri'r Iawn. 
18. 
Bu dridiau, do, a thair pos yn gorwedd ym y bedd, 
Carcharor oedd gan angau, gwr llymaidd iawn ei gledd ; 
Ond ar y trydydd boreu yn gadarn daeth i'r lân, 
A phardwn yn eì ddwylaw ì ni rai llesg a gwan; 
Gogoniantidd ei euw yn barchus y'mhob mân, 
14, i 
Mae'r tir rhy faith i'w gerdded i ddweyd am dano i gyd, 
Ni ddywedir byth mo'r haner am Brynwr mawr y byd; 
Pe byddai'r byd yu bapur, a'r môr o 4mk yn grwn, 
Ni byddai haner digon ì ddweyd am harddwch hwn ; 
*Nol croesi'r hen lorddonen cawn weled hyn mi wn, 
15. 
O bechaduriaid mawrion, rai gwaelion, tlodion trist, 
Mae moud i'ch cadw'n ddiogel trwy haeddiant Iesu Grist; 
O plygwch iddo'n ddibrin mewn edifeirwch 'nawr, 
A gweddiwch am faddeuant o flaen ei orsedd fawr, 
Fe wrendy eich cwynfanau —ni th'rawa neb i lawr. 
16. 
Chwi ellwch benderfynu fy mod yn dweyd y gwir, 
Edrychwch ar ei fywyd, cewch weled hyn yn glir, 
Mai graslawn a thrugarog yw'n hanwyl Fesu mawr, 
Mae'n werth i bawb eì garu a chredu ynddo 'nawr, 
A dweyd yn dda am dano tra paro dyddiau'r lawr 
7. 
Dymunwn weled tyrfa o bechaduriaid mawr 
Yn dod yn ufydd galon a phlygu iddo 'nawr, 



















£ 


Î 'mofyn am faddeuant.yn haeddiant Pên y bryn, 
Bydd tyrfa wedi eu golchi yn.canu byth am hyn, 
A'u dagrau wedi 'u sychu a'u gwisg yn eitha' gwyn, 

; o 18, ì 
Gwrandewch fy hoff gyfeillion, a'm holl berthnasau i gyd, 
Paham y gwnewch ffolineb ac aros gyda'r byd ; 

O brysiwch i Galfaria "gael gwledda. yn ddidrai, 7 
A'ch gwneud yn gyfoethogion.o drysor sy'n parhau, 

Mae digon gan yr Iesu, am hyny dewch bob rhai, 

19. 

Dymunwn weled bendith ar hyn o gên bob gair, 

Fel delo llawer eto i "mofyn am Fab Mair, 

A rhoi eu hunain iddo yn gryno hyd eu bedd, | 
A chêisio gwir dduwioldeb i ganlyn Brenin Nef; 

Caiíf pawb yr auraidd elw a geisio ganddo ef. 

i OU WU 20, 

“Pe bawn ni nawr ond meddu ar ddawn a deall da, 

Ni wnawn'i ddîm ond canmol, mewn cân, y meddyg bra', 
Fe ganwn 'byth am loesion fy Ngheidwad ar y groes, 

Fe gofiwn am ei eiriau diweddaf yn ei oes; 

A phan aeth Eos allan, yr iâwn yn gwbl a roes, 

ii ÊL, 

Rhaid i mi 'nawr derfynu a gorphen ar fy nghân, 

O ddiffyg dawn a goleu gael geiriau fyn'd y'mla'n ; 

Hyn eto 'rwy'n ddymuno yn gryno i bawb trwy'r byd, | 
F gredu yn yr Fesu, a hyny "nawr mewn pryd, | 
Yn fyw fe ddichon gadw eich henaid oll i gyd,—Amen, 








DU, Jones, Argraffydd, Merthyr Tydjl. 






